♦ ♦ 



I Múnaðarrit til stutTninr/s kirkju og kristindómi íslcndingc. 
, gefid út af liinu ev. lút. lcirkjufélagi Isl. í Vestrlieimi. • 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


I I 8. ÁRG. 


WINNIPEG, JUNI 1903. 


Hvítasunnu-sálmr 

cftir scra Stcindór Hriem. 

(LaR: í dag er glírtt í döprum hjörtTim.) 

1. I dag vér fögnum góðu+n gesti, 
sem guöleg lotning ber. 

Hann veglegt flytr veganesti, 

vér vitum, hva'ö þaö er ; 

þaö elska’ er, kraftr, frelsi, friör; 

hann fiytr þetta hingaö til vor'niör; 

oss gáfur þessar gefr hann, 

vill gleðja með þeim sérhvern mann. 

,.;A ' 

2. Já, nú er gleði’ og líf í landi, 

um loftið angan blíð ; ’ '• 

því hingað kernr helgr andi* 
aö hressa dapran lýö. 

Það heyrist éins og hœgr þytr, 
þaö hverfr ótti, kvíöi’ og sorgin bitr; 
það leggr einhvern unaðs-blæ 
um alla jörð, í sérhvern bœ. 

3. Guðs andi vekr allt, er lifir, 
hann eyðir klakahjúp ; 

og enn hann sífellt svífr yfir 
öll synda-myrkra djúp. 

I náttúrunni’ hann vorið vekr, 
úr vorum hjörtum kulda’ og óvild hrekr. 

I vorum sálum vorloft hlýtt 
. q hann vekr nú svo milt og- blítt. 


o 


50 


4. í blænum, sem um loftiö líðr 
og leikr milt um kinn, 
er andi guðs svo unaös-blíðr 
með allan kærleik sinn. 

Hann þfðir, vermir, mildar, mýkir 
og meinum eyðir, þar sem sorgin ríkir. 
Hann fœrir hingað frið á jörð; 
ó, fœrum honum þakkargjörð. 

5 - Ó, lof sé þér, þú líf og andi, 
sem lífgar hjörtu dauð 
og fœrir hingað lífs af landi 
oss líf og himnabrauð. 

Ó, hallelúja, hósíanna ! 

Það himnabrauð, það sáluhjálpar-, ,manna“ 
er drottins orð um elsku’ og líkn, 
það orð, er segir: Þú ert sýkn. 


Tuttugasti og þriöji sálnir Davíös. 

(H i rðissálm ri n n.) 

Drottinn er minn hirSir; mig mun ekkert bresta. I 
grœnu haglendi lœtr hann mig hvílast; að hœgt rennanda 
vatni leiöir hann mig. Hann hressir mína sál; hann leiffir 
mig á réttan veg fyrir síns nafns sakir. þó eg œtti aff ganga 
um dauffans skugga dal, skyldi eg samt enga ógæfu hræffast, 
því þii ert meff mcr; þín hrísla og stafr hugga mig. þií til- 
reiffir mér matborff fyrir minna óvina augsýn ; þií smyrff mitt 
höfuff með viðsmjöri; út af tninum bikar rennr. Sannarlega 
fylgja mér þín góðgirni og miskunn alla daga míns lifs, og 
cefinlega skal eg biia í drottins húsi. 

Um engan af Davíðs sálmum þykir að líkindum kristnu 
fólki almennt eins vænt og þennan, og enginn annar er 
því vissulega eins vel kunnr. Allt, sem orðið getr til þess 
að varpa aukinni ljósbirtu yfir þann dýrmæta, guðinnblásna 
skáldskap, ætti því að verða vel þegið. 

Hér kemr grein um þennan Davíðs sálm, sem nýlega 
birtist í aðal-kirkjublaði General Council-manna, ,,The Luth- 



5i 


eran“, er út er gefið í Philadelphia. Á8r haföi hún birzt 
nokkuö lengri í tveirn öðrum kirkjublöðum. En höfundr 
greinarinnar er William Allen Knight, sem hefir skýringarnar 
á sálminum eftir Sýrlendingi einum kristnum, er hann segir 
verið hafi gestr sinn. 

Vanalega hefir þaS veriS skilið svo í kristinni kirkju, aS 
sálmr sá, sern hér er uin aS rœSa, byrji meS líkingarmáli, 
sem miðaS er viS austrlenzkt hjarðmannalíf, en að þegar 
líðr á sálminn — alt frá upphafi 5. versins—, þá breytist 
líkingarmálið, þannig, aS þá sé fariS aS hugsa um ríkulegt 
borðhald innanhúss veizlusal —eins og í dœmisögu frelsar- 
ans um hina miklu kvöldmáltíS. En það, segir hinn sýrlenzki 
maðr, raskar samrœmi líkingarmálsins, skemmir hugsan höf- 
undarins og óprýðir sálminn. LíkingarmáliS í sálminum öll- 
um, frá upphafi til enda, er — eftir því, sem sá maðr fullyrti— 
miöaS við hjarSmannalífið. Og þegar vér hugsum til DavíSs 
konungs, sem í œsku var smaladrengr, hans, sem ávallt meðal 
Gyðinga og í kristinni kirkju hefir verið talinn höfundr sálms 
þessa, þá er sú skoðan í mesta máta sennileg. 

,,Sálmrinn allr er einfaldr hirðissálmr“ — segir Sýrlend- 
ingrinn. ,, Menn gæti að, hvernig þar frá fyrsta orSi til síö- 
asta er lýst hirðis-starfseminni og hjarðlífinu liS fyrir lið. 

,,‘Drottinn er minn hirSir ; mig mun ekkert bresta’. 
Með þessum orðum hefr skáldið upp söngrödd sína. Á 
þennan streng er þar slegin fyrsta nótan í sálminum og henni 
síðan haldiS stöSugt þangaS til hin angrblíða rödd deyr út 
um leiS og söngrinn endar. Allt, sem á eftir fer, kemr tneS 
sömu hugsanina í margbreytilegum geislabrotum. 

,,‘Igrœnu haglendi lætr hann mig hvílast': — nœring, 
hvíld. ‘Að hœgt rennanda vatni leiðir hann mig’: — hress- 
ing. Þér hugsið hér um lœki, sem líða áfram með veikum 
straumi; en meS því móti fáið þér aSra hugmynd um hvíldina 
en þá, er vakaS hefir fyrir sálmaskáldinu. ÞaS er lítiS um ár 
og lœki í hjarSmanna-héruSunum eystra, og hjarSmennirnir 
reiða sig ekki á þau vatnsból. Hœgt rennanda vatn merkir 
á hjarðmannamáli brunna og vatnsþrór; og þangað leiða 
hirðarnir sauðina, ekki til þess aö veita þeim hvíld, heldr ti 



52 


þess að ausa þar upp vatni handa þeim og slökkva þorsta 
þeirra. 

,,Hvert orðatiltœki, sem kemr fyrir í líkingarmáli sálms- 
ins hefir sérstaka merking og bœtir við nokkru nýju, sem er 
dýrmætara en svo, að það megi missast. ‘Ilann hressir mína 
sál’. Sál merkir í hinum hebresku ritningum líjid'e $a það, sem 
einstaklingrinn er í innsta og dýpsta eðli sínu. Það eru akrar, 
nratjurtareitir og víngarðar í hjarðmannalandinu, sem eru ein- 
stakra manna eign. Og ef sauðirnir reika inn í eitthvert slíkt 
gerði og nást þar, þá hefir sá, er þeir að undanförnu hafa 
heyrt til, fyrirgjört eignarrétti sínum til þeirra gerðiseigand- 
anunr til handa. Frumorðið hebreska, setn (í íslenzku biblí- 
unni) er þýtt (mjög ónákvæmt) með orðinu hressir, merkir 
hér í sálminum það, að hirðirinn bjargar sauðunum, þegar 
þeir hafa villzt á slíka annarlega staði: ‘Hann leiðir mig 
burt og bjargar mér (lífi mínu) frá hinum óleyfilegu og hættu- 
legu stöðum’. 

,, ‘Hann leiðir mig á réttan veg fyrir síns nafns sakir’. 
Oft hefi eg í œsku reikað víðsvegar um hjarðmannalandið og 
veitt því grandgæfilega eftirtekt, hve torvelt það er að velja 
sauðunum réttan veg. Ein braut liggr fram á þverhníptan 
hamar ; annar stígr liggr þangað sem sauðirnir hljóta að 
villast svo, að þeir geta ekki ratað til baka. Og ávallt fór 
hirðirinn á undan þeim til þess að leiSa þá á réttan veg, 
hugsandi um það að halda í heiðri hirðisnafninu og finnandi 
til þess, hve mikið er varið í það, að vera góðr hirðir. 

,,Sumar brautir, sem eru réttar fjárgötur, liggja þó engu 
að síðr um staði, þar sem banvænum hættum er að mœta. 
Til þessa atriðis í kjörum hjarðlífsins lítr sálmaskáldið, er 
hann segir: ‘Þó eg ætti að ganga um dauðans skugga dal’. 
Það að einkenna dalinn með þessu nafni á svo vel við land 
vort sem hugsazt getr. Eg man eftir einum slíkum dal ná- 
lægt heimili mínu, sem kallaör var Ræningjadalrinn. Og 
annar var nefndr Hrafnagjá. Þér sjáið, að nafnið ‘dauðans 
skugga dalr’ er í samhljóðan við það, er frá alda öðli hefir 
tíðkazt í mínu landi. Og svo er orðatiltœkið : ‘Þín hrísla 
og stafr hugga mig’; þvf að hirðarnir bera vopn til varnar, en 



53 


líka vopn til þess að stjórna hjörðinni með. Eg vildi, að þér 
gætuð séð, hvernig sauðirnir þyrpast utan um smalann og 
leggja sig fast upp að honum; þd myndi yðr vel skiljast um- 
inælið :• (þau) ‘hugga mig’. Kall hirðisins og niðrinn af fóta- 
gangi sauðanna, er þeir skunda til hans, — það eru hljóð, sem 
vel eru valin úr þessum hávaöasama heimi til þess að jar- 
teikna huggun þá, er guð veitir sálum þeim, sem sinna rödd 
hans. Og þessar raddir hefir mátt heyra í mínu landi í síð- 
ustu tíð alveg eins og forðum, þá er hirðissálmrinn var í letr 
fœrör. 

,,Þegar nú hér er komið í sálminum, þá hverfið þér burt 
frá líkingarmáhnu um hirðisstarfið og setjið inn í sálminn 
huginyndina uin veizlu ; en með því móti missið þér af hinum 
fagra stíganda í hugsaninni um umhyggju hirðisins fyrir hjörð- 
inni. ‘Þú tilreiðir mér matborð fyrir minna óvina augsýn’. 
Það er fráleitt í mesta máta að missa þarna sjónar á því atriði 
hirðisstarfsins, sem mest hyggindi þurfa til og inesta karl- 
mennskUjOg ímynda sér, að hér sé allt í einu í sálminum farið 
að hugsa um veitingar innanhúss. Ekkert œðra hlutverk liggr 
fyrir hjarðmanni í mínu landi en það að leggja aftr og aftr á 
stað að heiman til þess að kynna sér það eða það svæði 
grandgæfilega, rannsaka haglendið og grastegundirnar, sem 
þar vaxa, og á þann hátt að leita upp þá staði, þar sem sauð- 
irnir hans geta haft góða beit og verið óhultir. I slíkuin 
rannsóknarferðum reynir oft hvað mest á vitrleik hans og 
vaskleik. Innan um grasið eru margar eitrjurtir, og þær 
verðr smalinn að finna og ná þeim burt. Frændi minn 
nokkur missti einu sinni þrjú hundruð sauða sökum gáleysis í 
þessu sambandi. 

,,Líka eru þar jarðsmugur, þar sem höggormar hafast 
við; og höggormarnir bíta nasir sauðanna, ef þeir eru ekki 
flœmdir burt. Hjarðmaðrinn verðr í því skyni að brenna 
svínsfeiti við smugu-opin. Allt í kringum beitilandið, sem 
hirðirinn verðr að hreinsa á þennan hátt, áðr en hann megi 
hleypa hjörðinni þangað, eru sjakalar, úlfar, hýenur í hellum 
og gjótum fjallshlíðanna, og jafnvel tígrar. Og um fram allt 
þarf hirðirinn á öllum vitsmunum sínum og hugrekki sínu að 


halda, þegar hann er aS byrgja urðarbœli villudýra þessara 
eöa leggja þau aS velli meS hinum blaSlanga knífi sínum. 
AuSheyrt er á hjarSmönnum, aS ekki finnst þeim sjnlfum eins 
mikiS um neitt í framkomu sinni sauSanna vegna eins og um 
þessi sérstöku þrekvirki. Og nú ætti öllum aS skiljast, viS 
hvaS er átt meS hinum einkennilegu ummælum í sálminum: 
‘Þú tilreiSir mér matborð fyrir minna óvina augsýn. ’ 

,, ‘Þú smyrS mitt höfuS meS viðsmjöri ; út af mínum bik- 
ar rennr. ’ Hér byrjar það atriSi líkingarmálsins, sem snertir 
starf hirðisins að deginum enduSum. Frarn aS þessu hefir 
í sálminum veriS sungið um störf hiröisins öll í réttri röð 
meSan dagrinn er að líöa, allar þarfir sauöanna á þeim tíma, 
allt, sem af hálfu hiröisins er gjört til að bœta úr þeim. Nú 
sýnir sálmrinn þaS, sem seinast gjörist í hjarðlífinu eftir aS 
komið er kvöld. Hiröirinn stendr við dyrnar á fjárbyrginu 
(sauðahúsinu), og lætr sauðina, eftir að hann hefir snúið sér 
við og að þeim, einn og einn ganga undir staf sinn. Hann 
er dyrnar, eins og Kristr segir uin sjálfan sig. Með stafnum 
heldr hann þeim aftr meðan hann rannsakar hvern þeirra út 
af fyrir sig áðr en hann sleppir þeim inn í byrgið. Hann er 
með horn fullt af viðsmjöri, og enn fremr rneð tjöru úr sedrus- 
viði. Ef einhverjir af sauðunum hafa mariS kné sín á eggja- 
grjótinu eða hrutlað síður sínar á þyrnunum, þá smyr hann 
hina særðu staSi meö þessum áburði. Einstaka sauðr er 
þreyttr og uppgefinn, þótt ekki hafi hann orðið fyrir neinum 
meiðslum. Þá baöar hirðirinn andlit hans og höfuð ineð 
hinu hressanda viðsmjöri. Og hann tekr stóran bolla með 
tveimr handarhöldum og dýfir honum í vatnsker, sem í því 
skyni er þar viS höndina, og setr hann barmafullan fyrir sauð- 
inn til þess að hann geti þar svalað sér. Ekkert er fegra í 
öllum sálminum en þetta. Guð ber umhyggju ekki að eins 
fyrir þeim, sem særðir eru, heldr einnig fyrir þeiin, sem 
þreyttir eru og uppgefnir. ‘Þú smyrð mitt höfuð með við- 
smjöri; út af mínum bikar rennr. ’ 

,, Og þegar svo dagrinn er algjörlega liðinn og sauðirnir 
hafa komið sér þægilega fyrir í fjárborginni, hvílík ánœgja og 
hvíld ríkir þar þá undir hinum alstirnda nætrhimni, Þá verðr 



55 


alráöandi hugsanin um friöinn rnesta og huggunina óviöjafn- 
anlegu : ‘Sannarlega fylgja mér þín góögirni og miskunn alla 
daga míns lífs’ eins og nú hefir reynzt viö hvert fótmál á 
þessum degi, sem síöast er liöinn hjá. 

,,Söngrinn deyr út með því að hjartað, sem guð hefir 
vakað yfir og hjúkraö, andar frá sér þessu þakklætis-áheiti 
áör en það, sem komið hefir fyrir á hinum liðna degi, gleym- 
ist í svefninum : ‘Og æfinlega skal eg (ekki „mun eg“, sem 
ekki er rétt þýðing, heldr: skal eg) búa í drottins húsi.’ 
Söngrinn er á enda og sauöirnir hvflast óhultir í fjárborg hins 
góða hirðis. “ 


Yandamál lútersku kirkjunnar í Ameríku á næstu liálfri 
öld og hvernig hún mun leysa lír þeim. 

RitgjörÖ í „Lutheran Church Review" eftir dr. Carl Swenson. 

Lauslega ]>ýdd af séra líirni B. Jónssyni. 

[Höfundr greinar þessarar er sœnskr maðr og tilheyrir Ágústana-sýnód- 
unni. Hann er forstöðumaðr skóla þess, er Bethany Colleqe nefnist, í Linds- 
burg, Kansas. Hann hefir verið forseti General Councils . Óhætt má telja 
hann með helztu leiðtogum lútersku kirkjunnar hér í landi. Af því greinin 
fjallar um ýms þau mál, sem vér Islendingar þurfum að fást við nú og í fram- 
tíðinni, þótti mér vert að biita hana kirkjulýð vorum. Vera má, að menn sé 
ekki höfundinum samdóma í sumum atriðum, en eigi að síðr ætti það að greiða 
götu vora að vitrlegum skoðunum, að heyra, hvað góðir menn með raeiri 
reynslu en vér hafa að segja um málin. — B. B. J.] 

Lúterska kirkjan er tiltölulega lítið þekkt; hún þekkir sig 
jafnvel ekki sjálf. Venjulega þekkir maðr dálítið til síns eigin 
safnaðar og kirkjufélags, en þar endar þekking manns. Að 
lúterska kirkjan sé hið stœrsta félag Mótmælenda, að hún ein 
sé stœrri en fimm næst-stœrstu kirkjudeildir Mótmælenda 
samtals er víst alveg ókunnugt fjölda af fólki voru. Bera má 
saman sjötíu milíónir Lúters-trúarmanna í heiminum við tutt- 
ugu og eina milíón manna í Biskupakirkjunni, seytján milíónir 
Meþodista, ellefu milíónir Baptista, níu milíónir Presbyteríana, 
fjórar milíónir Kongregazíónalista og átta milíónir ónafn- 
greindra smáflokka Mótmælenda; og sér maðr þá, að alls eru 
140 milíónir Mótmælenda í heiminum,og helmingr þeirra telgt 
til lútersku kirkjunnar, 



56 


En fjöldi vor er líka veikleiki vor. Vér eruin frá svo 
mörgum þjóSum og löndurn komnir; vér höfum myndazt á 
mismunanda hátt fyrir mismunandi áhrif hnattstööu, þjóölífs 
og uppeldis. Vér lúterskir menn höfum fjölgað í þessu landi 
frá því aö vér áriö 1800 vorum 23,000 þar til vér nú árið 1903 
erum 1,750,000. (fíér eru að eins taldir fermdir meðlimir 
lúterskra safnaða.) En þessi mikla samsteypa lúterskra 
manna talar á ellefu tungum, eða meir. 

A næstu fimmtíu árum mun lúterska kirkjan læra að tala 
ensku, ekki að eins að nokkru leyti eins og nú er, heldr al- 
rnennt og algjörlega. Þar fyrir segi eg ekki, að ekkert annað 
mál verði talað en enskan í lútersku kirkjunni í Vestrheitni; 
heldr að eins þetta : Innan fimmtíu ára verðr að líkindum 
enskan töluð undantekningariaust á öllum kirkjuþingum sem 
aðal-mál, og enskan verðr notuð við guðsþjónustur í níutíu af 
hverjum hundrað kirkjum vorum. 

Hvernig kemst þessi breyting á? 

Hún er nú þegar að komast á. 

Eg tek dœmi. 

Ágústana-sýnódan sœnska er meir en þriðjungr alls Gcn- 
eral Councils. Vér erum upprunalega og höfum til fárra ára 
verið sœnskir, en vér höfum komið til þessa lands til að 
ílengjast hér. Vér hugsum oss ekki að endrreisa Svíþjóð 
hér á ainerískri jörð, heldr allt annað. 

Hvað hugsum vér oss að verða ? 

Vér ætlum að verða verulegr og samgróinn partr hins 
ameríska þjóðlífs, og vera sem partr hinnar rniklu og dýrð- 
legu lútersku kirkju í Ameríku, sem smámsaman myndast 
hér úr mörgum og mismunandi efnurn. 

Oss er annt urn, að bróðurlegt samband sé milli vor og 
hinnar lútersku kirkju í Svíþjóð, og á yfirstandandi tíð er það 
samband bróðurlegra en nokkru sinni áðr. En það segi eg 
með áherzlu, að vér munum ekki líða nokkruin tilfinningum, 
nokkurri vináttu, nokkrum sögulegum endrminningum að 
aftra oss frá því, að uppbyggja hér sannarlega ameríska 
lúterska kirkju.- 

Það mál, er snertir tungurnar, mun bráðlega sjá um sig 


57 


sjálft. Látum það sjá um sigsjálft. Ýtiö ekki á eftir; beitið 
ekki valdi ; fylgið að eins með framþróunar-lögmáli því, sem 
nú ræðr hvervetna hjá hinum þýzku og skandinavisku kirkju- 
flokkúm vorum. Jafnvel Missouri-sýnódan er farin að tala 
á góðri ensku. Hver gildari rök þarf að fœra að því, að þetta 
sérstaka mál sjái unr sig sjálft. 

Þjóðerni og tungumál er ekki alveg hið sama. Lúterskir 
Þjóðverjar koma frá Lúters eigin ættjörð; og það er ekki 
nema eðlilegt, að þeim finnist, að sín Lúters-trú sé bezt, og 
jafnvel hin eina rétta, sem tii er. Lúterskir Svíar koma aft'r 
á móti frá ættlandi hins djarfa Gústafs Adolfs, verndara Mót- 
mælenda ; og ósjálfrátt flnnst þeiin, að það sé heilög skylda 
þeirra að vernda djarftnannlega hina sönnu Lúters-trú, þ. e.: 
hina sœnsku tegund hennar. 

Lúterskir Ameríkumenn láta sig fyrst af öllu varða veg- 
semd þessa volduga lands. Þeim er ekki láanda, þótt þeim 
flnnist fátt um þau þjóðernislegu sérkenni, sem útlending- 
arnir láta sig svo miklu varða. Þeir vilja, að Lúters-trú og 
hin lúterska kirkja sé upphafin yfir landamerki, tungumál og 
þjóðerni. Stundum láta þeir þetta í ljós á mjög oflátungs- 
legan hátt, ineð samskonar gorgeir og iðulega kemr fram í 
hátíðarrœðum þeim, sem haldnar eru á frelsisdegi Bandaríkj- 
anna, fjórða Júlí, og brœðr þeirra, senr af þýzku og skandi- 
navísku bergi eru brotnir, styggjast þá og verða reiðir. 

fivernig mun það allt enda ? 

Eins og vant er. Allar heimilisdeilur á vel siðuðuin og 
kristnum heiinilum enda þannig, að báðir málsaðilar játa 
yfirsjón sína og fyrirgefa hvor öðrum af hjarta. Eftir lítinn 
tíma munum vér allir ,,sættast og kyssast“. 

En um hríð munu þýzkir, skandinaviskir og amerískir 
Lúterstrúar-menn skjóta flugeldum hverir til annarra frá rœðu- 
pöllum og prentsmiðjum sínum, en innan stundar mun reykn- 
um létta. Vér mœtumst á miðri leið ; vér skiljum ástandið; 
og svo kemr hin nýja öld bróður-kærleikans fyrir hina kæru 
lútersku kirkju vora, öld bróður-kærleikans og frarnfara,— 
sigr á sigr ofan um allar fylkingarnar. 

Hinar lútersku menntastofnanir vorar munu leggja til 



58 


sinn skerf, svo þessu marg-þráöa takmarki verði náð. Ekk- 
ert hefir jafn-mikil áhrif eins og skólalífið í Ameríku á náms- 
manninn. Það eyðir þröngsýni hans, stœkkar sjóndeildar- 
hring hans, fær honum yfirgripsmeira ætlunarverk; og sé 
skólinn rétt valinn, gjörir hann nemandann tryggan, íhalds- 
saman, staðfastan starfsmann sinnar eigin kirkju. 

Hinar lútersku menntastofnanir vorar í Ameríku tala 
ensku, og anda að sér lofti frelsisins og brœðralagsins, sem er 
grundvöllr þjóðlífsins í Vestrheimi, og þar lifir og ríkir ætt- 
jarðarástin í blóma. Hver rnaðr, sem frá hinum lútersku 
skólum landsins kemr, gengr með þessa ósk í hjarta sínu : 
Ein sameinuð lútersk kirkja í öllum Vestrheimi. Guð gefi, 
að sú ósk nái bráðlega að rætast. 

Lúters-trúarmenn hér í landi greinir á um margt, er lýtr 
að ytra fyrirkomulagi og hegðun. Meðal þeirra eru sumir 
strangir kirkjusiða- og ,,hákirkju“-menn með prestaskrúða og 
tíðareglur ; aðrir eru oftrúar- og ,,lágkirkju“-menn með 
sterka tilhneiging í trúarofsa-áttina. Milli þessara öfga eru 
margar ,,stefnur“ og skoðanir, margskonar mismunandi skiln- 
ingr á lúterskum kenningum um bæði trú og líferni. 

Hvernig fer um allt þetta ? Mun ,,hákirkjumaðrinn“ 
verða að tómum siðamanni ? Mun ,,lágkirkjumaðrinn“ snú- 
ast í ofstækismann? Guð forði oss frá því! 

Er ekki skynsamlegt að ætla, að hið göfugasta, sannasta 
og bezta í hvorri stefnunni um sig nái saman og gjöri eitt úr 
báðum ? 

Lúters-trúarmaðrinn, sem flytr guðsþjónustur sínar eftir 
fögrum, líkingarfullum, sögulega réttum tíðareglunr, — mun 
hann ekki nrinnast þess, að þegar allt kemr til alls, er það 
hinn lífgandi andi, sem er hið eina nauðsynlega ? Trúin er 
líf, andleg tilvera sköpuð af guði. Og Lúters-trúarmaðrinn, 
sem svo mikla áherzlu leggr á auka-guðsþjónustur og ákafa 
starfsemi, — mun hann ekki með tímanum auðmýkja sig og 
kannast við, að allr kraftr kemr frá guði einum, og að náðar- 
meðulin eru verkfœri guðs, sem hann vinnr með hin dásam- 
legu verk sín meðal mannanna, og að ,,ekki er allt gull, sem 
glóir“, ekki heldr í starfs-ákafa trúarlífsins hér í Vestrheimi? 



59 


A 5 fimmtíu árum liönum ætti einkenni Lúters-trúarinnar 
hér í álfu aö vera: óyggjandi evangeliskr rétttrúnaör, fögr og 
sögulega rétt guösþjónustuform, óþreytandi eljusemi og 
biblíuleg andagift. 

Bandalögin (Luther Leagues) eiga að kenna oss að meta 
þýðing samkvæmislífsins innan kirkjunnar. Þótt bandalögin 
ekkert annaö gjöröi en þetta eitt, þá leysti þau þó af bendi 
þýðingarmikið verk. Náinn kunningskapr á aö vera milli 
allra meðlima safnaðarins. Og ekki má vera til nein stétta- 
greining innan safnaðarins. Milíóna-eigandinn og daglauna- 
maörinn eiga að búa þar saman sem brœðr á heimili 
fööur síns. 

Þennan sannleika á hin lúterska hjörð kirkju vorrar aö 
hugleiða og framkvæma á næstu fimmtíu árum. Ef henni 
auðnast það, þá vinnr hún mannfélaginu hiö mesta gagn. 

Lúterska kirkjan á að halda fast við trú feðranna, en 
forðast trúarlega nýgjörvinga vorra tíma. 

Eg er sannfœrðr um, að sumar ályktanir vorar, t.a. m. 
ályktanir Ágústana-sýnódunnar um leynifélög, hafa verið 
óvitrlegar og óheppilegar. Afstaða vor við meðliini leyni- 
félaga utan kirkju og innan ætti að vera alveg eins og við aðra 
inenn. Að semja sérstök lög og reglugjörðir þeim viðvíkj- 
andi, sem þó samkvæmt hlutarins eðli er ómögulegt að fram- 
fylgja eins og stendr á fyrir oss, finnst mér vera bæði óamer- 
ískt og ólúterskt og algjörlega óframkvæmilegt. 

Með sjálfum rnér finnst mér, að allt fyrirkomulag leyni- 
legra og eiðsvarinna félaga geti verið hættulegt, ekki að eins 
fyrir kirkjuna, heldr líka fyrir þjóðfrelsi vort, þótt ekki þurfi 
það nauðsynlega að vera. En það hlýtr að vera auðveldara 
að lækna sjúkdóminn, ef það er sjúkdómr, með sjúklinginn á 
spítalanum, en ekki úti á götunni. Guðs orð eitt getr upp- 
lýst mann. Ef maðr ekki lætr sannfœrast af guðs orði, munu 
mannlegar fyrirskipanir aldrei geta það, — og öll stefna bæði 
hjarta vors og höfuðs á að miða að því að frelsa eins marga 
og unnt er. 

Lúterska kirkjan í Ameríku verðr að sníða sig meir eftir 
hérlendum háttum á næstu fimmtíu árum. 



6 o 


MeS þessu á eg ekki viS tunguiliáliS, sem talaS verSr, 
heldr viS hugsunarhátt og starfs-aSferSir kirkjunnar í heilu lagi. 

MaSrinn verSr ekki aS amerískum rnanni hvorki fyrir 
fœSing né menntun, heldr vex maSr smátt og srnátt til aldrs- 
hæSar hins fullkomna borgara, bæSi aS því er réttindi og 
skyldur snertir. Ef þetta er satt, þegar um einstaklinginn er 
aS rœSa, þá er þaS líka satt meS tilliti til félaganna, sem ein- 
staklingarnir hafa myndaS. 

Lúterska kirkjan í Ameríku hcfir þrásinnis veriS kölluS 
útlend kirkja. Hún hefir of oft átt þaS nafn skiliS. Vér 
höfum komiS hingaS frá þýzkum og skandínaviskum löndum 
og enn fleiri löndum, og framan af hefir oss fundizt, aS vér 
værum útlendir og gestir á hinni nýju fóstrjörð vorri. Þús- 
undum saman höfum vér óskaS oss heim aftr til ættjarSar- 
innar. En þetta ástand breytist algjörlega meS annarri og 
þriðju kynslóSinni. Þess vegna spáum vér því, aS þaS hætti 
meS öllu á næstu fimmtíu árum. 

Kaþólska kirkjan og Meþodistar láta venjulega lang-inest 
til sín taka í þjóSlífinu hér í Ameríku. 

Hvers vegna ber svo mikið á þeim ? 

Af þ.ví að þeir hafa vakanda auga á því, sem fram fer. 
Þegar McKinley forseti var myrtr, varð Ireland erkibiskup 
einna fyrstr til aS taka opinberlega til máls út af þeim sorgar- 
atburSi og fordœma hinn svívirSilega glœp. Þótt eg sé lút- 
erskr í húS og .hár, tók eg engu aS síSr meS gleði og lotning 
í hönd hans nokkrum vikum seinna og þakkaSi honum fyrir 
orð hans. Kaþólskir menn og Meþodistar eru allsstaðar ná- 
lægir og ávallt til þess búnir að þjóna öSrum og taka þátt í 
opinberum athöfnum. 

HingaS til hafa prestar kirkju vorrar dregið sig of mikiS í 
hlé, hafa sýnt allt of mikla hógværS, hafa staðið langt í burtu 
og horft þegjandi á framfarir hins ameríska þjóSlífs. En 
þetta mun breytast og leiSréttast smámsaman. Synirnir 
munu ganga meS dugnaSi aS því verki, sem feSrnir töldu sér 
óviðkomanda. Börnin munu ekki líta á sig sem útlendinga 
og gesti, heldr fullkomna borgara þessa lands og óaðgreinan- 
legan part heildarinnar. 



Og borgarastaöa í frjálsu og kristnu ríki hefir í för meö 
sér skyldur og ábyrgö, sem enginn einstaklingr eða flokkr ein- 
staklinga er undanþeginn. Því œöri sern köllun vor í lííinu 
er, því meiri er ábyrgðin, og því fyrr sem kirkja vor yfir höfuð 
að tala viðrkennir þennan sannleik, því betra verðr það fyrir 
oss sjálfa og því meiri áhrifum og valdi náum vér að beita hér 
í voru kæra landi. 

Hin lúterska guðfrœði vor er á yfirstandandi tíð í mjög 
ánœgjulegu ásigkomulagi. Guðfrœðingar vorir og kennarar 
eru lærðir menn, en líka auðmjúkir og guðhræddir ; þeir hafa 
í sér starfsfjör, skarpskyggni og karlmennsku Lúters sjálfs. 
Hin þóttafulla, nærsýna, dauðraga tegund leiðtoga þekkist 
ekki í prestaskólum vorum. Því eldri sem vér verðum, því 
dýpri verðr fyrirlitning vor á hinum uppblásnu stórbokkum, 
sem ranglega eru nefndir rannsóknarmenn (critics). Látum 
rannsóknarmennina margfahiast að tölu; látum þá verja tírna 
sínum til rannsókna; en krefjumst þess, að þeir hafi heil- 
brigða skynsemi og hinn sanna hógværðar-anda, sem ávallt 
hefir einkennt hina beztu og göfugustu lærdómsmenn. 

Hver framtíð bíðr vor? 

Guð einn veit það. 

Vcr erum að verða betr menntaðir en vér höfum verið. 
Hógværð vor verðr ef til vill ekki samferöa bœttum kjörum 
vorum og vaxandi velmegun. Ef til vill verða einhverjir 
þeirra, sem á eftir koma, ekki andlega sinnaðir ogguðhræddir 
í rannsóknum sínum. Guðlaus guðfrœðingr, eða biblíufrœð- 
ingr án guðs ótta, finnst mér vera líkr villumanni frá Suðr- 
háfseyjum dœmánda um sönglist. Hinar næmu eðlisávísanir, 
hin sterka sjálfsstjórn, hin glögga sjón á því, sem andlegt er 
og yfirnáttúrlegt, getr að eins veitzt þeim lærdómsmanni, 
sem andlegt heiinili sitt hefir byggt á Golgata og hefir fyrir 
yfirkennara sinn hinn heilaga anda föðursins og guðmannsins, 
frelsara vors. 

Ef lúterska kirkjan í Vestrheimi verðr staðföst í trú sinni 
á hið opinberaða orð guðs og heldr fast við Ágsborgar- 
trúarjátninguna sem áreiðanlega og fullnœgjandi útskýring á 
kenningum nýja testamentisins, —ef kirkja vor viðrkennir 



Ö2 


ávallt gildi — ekki búningsins eins, né innihaldsins eins, heldr 
hvorstveggja sameiginlega,—ef vér leggjum til hliðar lítilfjörleg 
ágreinings-atriöi, en tökum höndurn saman um þau þýöingar- 
miklu mál, sem oss alla varöa, þá nrun lúterska kirkjan verða 
árið 1853 eitt hið sterkasta afl, sem til er og þekkist hjá 
frjálsri og voldugri þjóð, er telr 150 milíónir manna. 


Hönd til himins rétt. 

I»ýtt hefir séra Steindór Hriem. 

Á sjúkrahúsi nokkru hafði lítill drengr lengi legið mjög 
veikr af kirtlaveiki ; var hann allr hlaðinn kaunum og sárum 
og tók oft mjög mikið út. En honum hafði verið sagt, að hann 
ætti ástríkan frelsara á himnum; og það var oft, þegar hann 
þoldi ekki við af sársauka, að hann svo innilega og hjartan- 
lega bað frelsara sinn að koma til sín og flytja sig með sér 
til paradísar; því að hann hafði heyrt, að þar væri engin 
veikindi til, engin sorg né mœða. 

Einn morgun, þegar hjúkrunarkonan kom inn til hans til 
að þvo honum, gjöra við sár hans og hagræða honum, gat 
hún um það við hann, að um nóttina hefði dáið gamall sjúk- 
lingr í einu af næstu herbergjunum, en þessi gamli maðr hafði 
oft verið góðr við drenginn. Augu drengsins flutu í tárum 
við fregn þessa, og hann sagði: , ,Æ, þá hefir Jesús komið 

hingað í nótt. Af hverju ætl’ hann hafi ekki tekið mig 
með sér? Mig langaði þó svo hjartanlega til að fá að fara 
með honum. Eg er hræddr um, að [esús taki ekki eftir 
mér, þó hann gangi hér um húsið, af því að eg er svo lítill. 
Heldrðu, að það dygði ekki, ef eg rétti höndina upp und- 
an sænginni áðr en eg fer að sofa á kvöldin ? Þá sér hann 
hana víst og man þá eftir, að rnig langar svo mikið til að fá 
að fara með honum, og tekr mig svo með sér. “ 

Hjúkrunarkonan vildi ekki mæla á móti litla drengnum 
og sagði því, að þetta væri víst reynanda. Að öðru leyti gaf 
hún þessum orðum hans lítinn gaum. 

Þegar hún kom að rúmi drengsins morguninn eftir, lá 
hann grafkyrr með augun aftr, en litlu mögru höndina sína 



63 


haföi hann rétt upp undan sænginni. Ffún tók í hana, en 
höndin var ísköld. Drengrinn var ekki sofandi, eins og hún 
hugsaði, heldr var hann dauðr. Þegar hann hafði farið að 
sofa, hafði hann rétt höndina upp undan sænginni, og studdi 
undir olnbogann með lófanum á hjnni hendinni. Þannig 
hafði hann sofnað, og Jesús hafði tekið eftir honum, munað 
eftir bœnum hans og tekið hann með sér þangað, sem öll 
tár þorna. 

Þú, sem þetta lest ! Þig langar, ef til vill, ekki til að 
deyja eins og litla drenginn, en vi!t lifa mörg ár enn. En ef 
þú ert trúaðr kristinn maðr, er það þó innilegasta löngun þín, 
hjartans ósk þín og bœn, að fá á síðan að koma þangað, sem 
Jesús er, og fá að vera hjá honum eilíflega, þar sem engin 
synd og ekkert stríð er til, engin sorg né tár, ekki harmr né 
vein né mœða. Sál og sinni getr þó orðið svo þreytt af alls- 
konar stríði og mœðu, að menn af hjarta langi til að leysast 
héðan og hvílast í faðmi frelsarans. 

Látum oss þá gjöra eins og litli drengrinn. Látum oss í 
öllu stríði og baráttu lífsins, í synd og sorg rétta höndina — 
biðjandi hönd — upp til himins, til þess að Jesús geti séð 
hana og vitað, að oss langar að fá að koma til hans, burt frá 
þessari jörð, burt frá stríði og baráttu, synd og sorg, og fá að 
vera hjá honum, og eins og hann, lausir við synd og sorg, í 
heilagleika, friði og gleði. 

Það er sagt frá því í 2. bók Mósesar (17. kap.), er ísra- 
elslýðr átti í bardaga við Amalekíta, að Móses gekk upp á 
fjall og rétti upp hönd sína í bœn til guðs. ,,Þá gjörðist það, 
að alla þá stund, er Móses hélt upp hendi sinni, þá höfðu 
Israelsmenn betr, en þegar er hann lét síga höndina, þá veitti 
Amalekítum betr“ (1 1. v.). 

Kæri lesari ! í hverju stríði sem þú kant að eiga, þá 
gleymdu ekki að rétta höndina upp undan sænginni, þegar þú 
fer að sofa, til þess að minna Jesúm á þig. Því þú ert svo 
lítill, eins og veiki drengrinn. 

Gjaíir til skólasjóðs kirkjufélagsins. 

Frá Winnipeg: Jón A. Blöndal og Árni Eggertsson, $10 
hvor; Andrés Freeman, $5; Garðar: Stefán Eyjólfson, $10; 
Ólafr Ólafsson, Oddr Johnson, Jón Hall, Björn B. Jónasson, 
Jón Brandsson, Friðbjörn Samson, $5 hver; Aðalmundr Guð- 



64 


mundsson, $4; Guttormr Jónasson, $3; J. A. Johnson, Ásm. 
Bjarnason, H, Thorlacíus, Jóhann ). Sveinsson, Davíð Jóns- 
son og Stefán Arngrírnsson, $1 liver; Moiintain: Sveinn 
Sölvason, $10; G. Ólafsson, $5; J.G. Johnson, $2; Edinburg: 
B. B. Hanson, K. S. Thórðarson, Gísli Goodman, Aöalsteinn 
Jónsson, $5 hver; G. J. Erlendsson, $2; Oddr johnson, $1; 
Milton: Magnús Paulson og Einar J. Snædal, $3 hvor; P. G. 
Johnson, $5; Jón Jóhannsson, $1; Steingr. Grímsson, 50 ct.; 
Glenboro: Björn Walterson, $30; Friðjón P'riðriksson og 
Skafti Arason, $25 hvor; Árni Sveinsson, $20; Jón Svein- 
björnsson, Sigmar Johnson, Halldór Magnússon, $ro hver; 
Jónas Helgason, S. Johnson, Guðm. Norömann, G. Björns- 
son, S. Árnason, Páll Friðfinnsson, C. B. Johnson, Jón Frið- 
iinnsson, J. A. Walterson, Guðmundr Ruth, Einar Jónsson, 
O. Friðriksson, $5 hver; Jósafat Jósefsson og B. Björnsson, 
$3 hvor; Kristján Ólafsson, Chr. Josephson og Sveinn Björg- 
ólfsson, $2 hver; Jóh. Jóhannsson, Jón Heigason, Jón Þórð- 
arson, S. Stefánsson og Jakob Helgason, $1 hver; firú: J. 
Sigurðsson, Jón Landy og B. Jónasson, $10 hver; Grnnd: 
H. Christopherson, $5; Hnausum [safnað af hr. Stefáni 
Þórarinssyni í viðbót við það, sem áðr er kvittað fyrir]: 
Bjarni Marteinsson, 75 ct.; Gunnlaugr Martin, Margrét 
Björnsson og Páll Johnson, 50 ct. hvert; Stefán Oddleifsson, 
25. ct.; enn fremr séra Rúnólfr Marteinsson, $2. 

BŒKR gefnar bókasafni kirkjufélagsins: a) frá Bogd 
J. Eyfjörð í Pembina: Passíusálmar Hallgríms Pétrssonar — 
Hólum 1780; b) frá Margrétu Guömundsdóttur í Selkirk: 
Diarium Ckristiauum Hallgríms Pétrssonar—Hólurn 1747 — 
og sbd. ,Sjö guðrœkilegar umþenkingar 1 sama höfnndar — 
F 2 d. III, Hólum 1747; 'c) frá Ingibjörgu Bjarnadóttur í 

Winnpeg: Lærdómsbók (kvcr Balles) — R.vík 1876. 


Hr. Ólafr S. Thorgeirsson, 644 William Ave., er féhirðir ,,Sameiningarinnar“. 


,,VERÐI LJÓS!" -hið kirkjulega mÁnaðarrit þeirra sf'ra Jóns Helg'asonar og Harahls Níels- 
sonar í Reykjavík - til sölu í bókaverzlan H. S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cents. 

,,EIMREIÐIN“, eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tfmaritið á íslenzku. Ritgjörðir, mynd- 
ir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. livert hefti. Fæst lijá H. S. Bakdal, J. S. Bkkgmann o. fl. 

,,ÍSAF^LD‘v.. Jang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar í Ameríku 
j't.áór ,Ií. S; Bardal, 557 Elgin Ave., Winnipeg, er útsölumaðr. 

..SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 númer á ári. Sunnudagsskólablaðið ,,Kenn- 
arinn“ fylgir með ,,Sam." í hverjum máriuði., Ritstjóri ,,Kennarans“ er sóra N. Stein- 
grímr Þorlákssoii, West Selkirk, Man. Árgangsverð beggja blaðanna að eins : 
greiðist fyrirfram. - Skrifstofa ,.Sam. “ : 704 Ross Ave., Winnipég, Manitoba.Cánada. 
UtKáfuQefnd: Jón Bjarnason, (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Óþafr S. Þorgeirsson, 
BjÖRN B. JÓNSSON, N. STEINQ4<fMR ÞoRLAKSSON. 

Prentsmiðja Tögbergs. — Winnipeg. 


9I Glsli Egilson * 




